મીલીસેન્ટ સેલ્સમ 


ઈંડા થી બચ્ચા સુધી 


કિં 
ક 
ત 


મીલીસેન્ટ સેલ્સમ 


આ એક ઈંડુ છે. 


આ ઈંડુ મોટું થઈને 
મરઘી નું બચ્ચું કેવી રીતે બનશે? 


બધા જાનવર એના જીવન 


આ ઈંડા કૂતરા બની શકે. 
ની શરૂઆત એકી ઈંડા થી જ કરે છે. 


આ ઈંડા થી દેડકા બનશે. 


૦ ૮2 
”૧ટ 


આ ઈંડા મરઘી ના બચ્ચા બની શકે. 


ન ન ષ્ટ નં 
આ ઈંડા થી કાચબા બનશે. પ... ૫ છુ ્ 
૪૬૦% 


જ) ગ્ઝ 
દાઝ 


લોકો પણ ઈંડા માં થી મોટા થાય છે. 


ઈંડા વિકસિત થઈ ને કોઈ મોટા જીવ નું અને ઈંડુ માં પાસે થી આવે છે 
રૂપ લેય છે. 


એ કેવી રીતે થાય છે? ઈંડુ એની મેળે 
વિકસિત નથી થતું. 

એ પહેલા એક શુક્રાણુ સાથે મિલન 
થવું આવશ્યક છે. 


એ પછી જ ઈંડુ નવા જીવ અથવા 
જાનવર નું રૂપ લઈ શકે. 


જ 


નૂ. “”-- 
ઝો 
ણ. “શર... «...... 


શુક્રાણુ પિતા પાસે થી આવે છે. 
અહીં શુક્રાણુ અને ઈંડા ના આકાર ને 
બહુ મોટું કરીને દેખાડવામાં આવ્યું છે. 


બધા મરચાં, દેડકા, કૂતરા અને 
મનુષ્યો ની એક મોં હોય છે 

અને એક પિતા હોય છે. 

મરઘી, એના બચ્ચા ની માં હોય છે 


અને મરઘો બચ્ચા નો પિતા હોય છે. 


ઈંડા પીળા હોય છે. 
એમાં એક પીળું દ્રવ્ય ભરેલું હોય છે જેને યોક કહેવાય છે. 
આ ઈંડા ટૂંક સમય માં એક વિશેષ ઈંડા ની નળી માં 


મરઘી ના ઈંડા એના શરીર માં જ 
વિકાસ થવા લાગે છે. 


શું તમે ક્યારેય મરઘી ના શરીર ની 
અંદર એના ઈંડા જોયા છે? થઈ ને આગળ વધશે. 


ત્યાં એ શુક્રાણુ ને મળશે. 

મરઘો એના શુક્રાણુ મરઘી ના શરીરમાંની ઈંડા 
ની નળી ના મુખ પર છોડે છે. 

ત્યાં થી અનેક શુક્રાણુ તરી ને ઈંડા ની નળી માં 
પહોંચે છે. 


રસ્તા માં પીળા યોક ઉપર એક 
એક શુક્રાણુ એક ઈંડા સાથે જોડાય સફેદ ભીનું દ્રવ્ય લપેટાઈ જાય છે. 
છે 


એ પછી ઈંડુ નળી માં 


અંત માં ઈંડા ઉપર એક 
પ્રવેશ કરીને નીચે જાય છે. સખત કોચલું ચઢી જાય છે. 


દુકાન માં વેચાતા મોટા ભાગ ના ઈંડા એનું કારણ છે કે મોટા-મોટા ઈંડા ઉછેર કેન્દ્ર 


ક ય માં મરઘી ને મરઘાં થી અલગ રાખવા માં 
શુક્રાણુ ના સંપર્ક માં આવ્યા નથી હોતા. સ 


એટલે આ ઈંડા માં થી બચ્ચા ન થાય. 


એટલે તમે જે ઈંડા નાસ્તા માં ખાઓ છો, 
એમાંથી ક્યારેય બચ્ચા નહીં નીકળે. 


નૃ 1 2 ગ-3: બજ 


સ ઝુ 


ક્યારેક-ક્યારેક ઈંડા ના પીળા 
યોક માં લોહી નું એક લાલ 
ટપકું દેખાય છે. 


આ ટપકું નળી માં નીકળતી 
વખતે ઈંડા ના પીળા યોક પર 
લાગી જાયછે. 


એ સમયે ઈંડા નું બહારનું 
સખત કોચલું બન્યું નથી હોતું. 
લોહી ના ટપક નો અર્થ એવો 
નથી કે ઈંડુ બચ્ચા માં બદલાઈ 
રહ્યું છે. 


વિ કૂ 
હ ઝે 
જ ર. 
ન જ ભ 
ડય પટી ટ ક ક દ. 
જે પ હ નજ" કે ન 
રે બ જ ન હ જ 
નહે ૦ ઝે ન્ન“ 
જ 
ચ જૂન ન સિ કઝ 
આ ઈંડુ એક શુક્રાણુ ને મળેલું છે. આ ઈંડા ને 


થોડી વાર પહેલા જ મરઘી એ મૂક્યું છે. આ 
ઈંડુ જરા પણ બચ્યા જેવું નથી લાગતું. પણ 
આ ઈંડા માં કંઈક એવું છે જે આવતા 21 


દિવસ માં એક બચ્ચું બની જશે. 


ઈંડા ની અંદર નો ભાગ આવો દેખાય છે. 


આ ઈંડા નો સફેદ ભાગ છે. 


આ પીળો યોક છે. 


“7આ સફેદ ટપકું આગળ 
જતા બચ્ચું બનશે. 


શું તમે ઈંડા ના પીળા યોક માં, 
એક સફેદ રંગ નું ટપકું જોયું છે? 


ગરમી ને કારણે સફેદ ટપકું 
વધવાનું શરુ કરે છે. 

મરઘી એના ઈંડા પર બેસીને એને 
સેવે છે. 

એનાથી ઈંડા ગરમ રહે છે. 

પછી ધીરે-ધીરે ઈંડા બચ્ચા માં 
બદલાવા લાગે છે. 


ઘણીવાર ઈંડા ને એક નિશ્ચિત તાપમાન વાળા 


ગરમ ડબ્બા માં રાખવામાં આવે છે. 


આ ડબ્બા ને વીજળી થી ગરમ રાખવામાં 
આવે છે. 


એને ઈંડા-સેવન યંત્ર (ઇન્ક્યુબેટર) કહેવામાં 
આવે છે. 


આ ઈંડા ને ત્રણ દિવસ સુધી 
ગરમ રાખવામાં આવ્યું છે. 


જુઓ શું થયું છે. 


ઈંડા ના પીળા યોક માં થોડી લાલ 
રેખાઓ દેખાય છે. 

એ પાતળી નળીઓ છે. 

એ રક્ત વાહિની કહેવાય છે. 

એ નળીઓ વધી રહેલા બચ્ચા ને 
લોહી પહોંચાડે છે. 


લોહી માં ખાવાની ભરપૂર સામગ્રી હોય છે. 
આ ભોજન ઈંડા ના પીળા ભાગ એટલે કે 
યોક માં થી આવે છે. 

ધીરે-ધીરે નાનું બચ્ચું વધવા લાગે છે. 
એને ભૂણ (એમ્બ્રિયો) કહેવાય છે. 


માછલી ના ભૂણ ને જુઓ. 
મરઘી ના ભૂણ ને જુઓ. 


માણસ ના ભૂણ ને જુઓ. 


શું તમને કંઈક અજબ લાગ્યું? 
ત્રણેય ભૂણ દેખાવ માં લગભગ 
એક-સરખા લાગે છે. 


જયારે આ જીવ મોટા થશે તો એ 
દેખાવ માં અલગ-અલગ લાગશે. 
પણ શરૂઆત માં બધા જીવો ના 
ભૂણ, દેખાવ માં એક-સરખા લાગે છે. 


જો તમે ત્રણ દિવસ ના પટે દિ વસો પછી 


મરઘડાં નું ભૂણ એક 
બૃહદ્દર્શક લેન્સ થી જોશો 
તો તમને આવું દેખાશે. 


હૃદય, રક્ત વાહિની દ્વારા 
લોહી નું પરિભ્રમણ કરતુ * 


રક્ત વાહિની 


આ ઈંડુ પાંચ દિવસો સુધી ગરમ 
રાખવામાં આવ્યું છે. 

એની રક્ત વાહિની હવે લાંબી અને 
લાંબી થઈ ગઈ છે. 

એ આખા યોક માં ફેલાયેલી છે. 
જુઓ, ભૂણ નો આકાર કેટલો 

વધી ગયો છે. 

યોક માં થી મળેલું ખાવાનું, ભૂણ ને 
વધવામાં મદદ કરી રહ્યું છે. 


5) દિવસો પછી 


હવે બૃહદર્શક કાચ થી તમે શરીર ના થોડા ભાગ જોઈ શકો 
છો. 


કાન 


હ્દય 


પાંખ ની શરૂઆત 


પગ ની શરૂઆત 


7 દિવસો પછી 


શું તમને ભૂણ ના અલગ-અલગ અંગ દેખાયા? 


આંખ 


સાત દિવસનું! 


ભૂણ કેવળ એક ઇંચ લાબું છે. 


પણ એના શરીર ના બધા અંગ બની 
ચુક્યા છે. 


એની આંખો અને માથું બહુ મોટા છે. 
પણ એ સાત દિવસ નું ભૂણ મરઘડાં જેવું 
લાગી રહ્યું છે. 


પગ 


10 દિવસો પછી 


દસ દિવસ નું ભૂણ યોક પર ટૂંટિયું વાળેલું છે. 


હવે એ દેખાવ માં એક નાના પક્ષી જેવું દેખાય ભૂણ ની આસપાસ કોથળી જુઓ. 
છે. એ જોવામાં પાણી ભરેલી પ્લાસ્ટિક ની કોથળી 
પણ હજી એના પીંછા દેખાતા નથી. જેવી લાગે છે. 


આ થેલી માં ભૂણ સુરક્ષિત રહે છે. 
ભૂણ આ થેલી માં હલી શકે છે. 


તેર દિવસો પછી ભૂણ આવું દેખાય છે. 
શું તમે એની ચાંચ ને શોધી શકો છો? 


એની ચાંચ પર એક વિશેષ અણીદાર દાંત 
હોય છે. 


આ દાંત ની સહાયતા થી જ બચ્ચું ઈંડા નું 
સખત કવચ તોડી શકે છે. 


જૈ દેવસો પછી 


"6 દિવસો પછી. 


ક 
| 


સોળ દિવસો પછી. 


ઈંડા ની અંદર ફક્ત પાંચ દિવસ 
વધારે. 


હવે ભૂણ ખરેખર મરઘડાં જેવું દેખાવા 
લાગ્યું છે. 


ઈંડા માં હવે થોડુંક જ પીળું યોક 
બચેલું છે. 


ઈંડા નું સફેદ દ્રવ્ય હવે લગભગ પૂરું 
થઈ ગયું છે. 


એમાં ઘણું પાણી હતું અને થોડું ભોજન 
હતું. 
મોટા થતા ભૂણે એનો ઉપયોગ કર્યો. 


॥૪#૪:૪-; 7,-?-“ 


ઓગણીસ દિવસો પછી. 


હવે બહુ ઓછો પીળો યોક બચ્યો છે. 
જુઓ, હવે પીંછા કેટલા લાંબા છે. 


મરઘડું હવે ઈંડા માં થી બહાર આવવા માટે 
લગભગ તૈયાર છે. 


19 દિવસો પછી. 


ઈંડા માં ભૂણ ના હવે એકવીસ દિવસ 
પૂરા થઈ ગયા છે. 


બચ્ચું હજારો વાર કવચ પર ચાંચ મારે છે. 


ડી આખરે કોટલા માં તિરાડ પડે છે. 


કવચ ને તોડે છે. 


બચ્ચા ને બહાર આવવાનું સહેલું કોચલા ને ચારે બાજુ થી તોડવામાં 
નથી. ઘણા કલાકો લાગે છે. 


હવે બચ્ચું લગભગ બહાર આવી ધીરે-ધીરે બચ્ચું કોચલા માં થી 
ગયું છે. બહાર નીકળે છે. 


એના પગ લથડિયાં ખાય છે. 
55: 5 એના પીંછા બહુ ભીના હોય છે. 


પણ થોડા કલાક માં એના પીંછા સૂકાઈ જશે. 


પછી બચ્ચું મુલાયમ અને રુંવાટીવાળું બની જશે. 


બીજા દિવસ થી બચ્ચું ચાલવાનું અને 
દોડવાનું શરુ કરી દેય છે. 

એ ચાંચ થી એનું ખાવાનું ઉઠાવે છે. 
બચ્ચા ને ઘણી વાર પીસેલા બીજ 
ખવડાવવામાં આવે છે. 

એનું ખાવાનું તમારા પકાવેલા 

ધાન્ય જેવું લાગે છે. 


બચ્ચા મોટા અને મોટા થતા જાય છે. 
આખરે એ મોટા થઈ ને આના જેવા 


મરઘાં અથવા મરઘી બની જાય છે. 


મરઘી પછી બીજા આ પ્રકાર ના ઈંડા મૂકે છે, જેમાંથી ફરી બચ્ચા જન્મે છે, જે ફરી... 
(વાર્તા ને તમે આગળ વધારી શકો છો). 


